MARWNAD 


Y DIWEDDAR 


SAMUEL CHIVERS, YSW., 


BRYNHYFRYD, PONTAMAN, 
CROSS INN, 


Yr hwn a fu farw Mawrlth 26am, 1809, 
Yn 82 mlwydd oed. 


(Buddugol yn Eisteddfod Cross Inn, Croglith, 
1870.) 


GAN W. WYN, 


BRYNAMAN. 


dni o : 


EUu ARGRAFFWYD GAN D. W. a G. JONES, POST OFFICE, 








MARWNAUD. 


YN y Fynwent, a hen ywen 
Dduw'n alarwisg uwch y fan : 
Yn y gongl dan gysgod cangen 
Un o hen ywenau'r Llan . 
Tywyll frig y pren yn crynu 
I fradychu awel hedd, 
Gan droi pobpeth i alaru 
“ SAMUEL CHIVERS!” dyma'i fedd ! 


Hen Fynwent gysegredig, gwyn dy fyd, 

Er yn galaru a gwisgo dŵ o hyd ; 

Mae gwyn y byd yn llechu yn dy dd6, 

Dy feddau 'n llawn rhai goreu'r ddaear sy' ; 
Dilyna rhai'n eu gilydd i dy gol, 

Ond ni ddaw un o honynt byth yn ol ! 
Rhyw wanc anniwall sy'n dy fynwes brudd, 
Rhyw fyn'd tragwyddol i dy geudod sydd : 
Dy glai sydd ar wynebau teca'r byd, 

Llwch cysegredig yw dy bridd i gyd ; 
Wrth rodio'n bendrist gylch dy feddau di 
Mae ambell fedd yn tynu dagrau'n lli ; 

Y Betws, orai «mwyl wyt yn llawn, 

Ond dyma'r bedd a'th wnaeth yn anwyl iawn ! 


A'm pwys ar fôn yr ywen uwch ei wely, 
Gorphwysaf tra bo'r galon yn galaru : 
Sŵn awel hiraeth yn ei brig yn cwyno 
Sydd fel y teimlad sy'n fy mron yn chwyddo : 
Y Fynwent oer a'i cherig beddau mudion, 
Yn gwylio coffadwriaeth llwch ei chalon, 
A bysedd cyfaill wedi ysgrifenu— 

Uwch ben y bedd i ddal y marw i fynu ; 
Y blodau'n ceisio gwenu ar eu gilydd, 

I ddangos bywyd uwch y lanerch lonydd ; 
Hyawdledd dystaw yn pregethu o hyd, 

I fron y byw o enau y bedd mud ! 











4 


Fan yma, yn y gongl ddifrifol hon, 

Lle mae holl brudder angau'n llanw 'mron z 
Lleddf gŵyn y pren aiff â'r ochenaid uchod 
A'r bedd a dŷn y galon idd ei waelod / 

Fan yma ysgrifenaf fy ngalareb,— 

A chysgod yr hen Ywen dduo'i gwyneb— 
Mor ddŵ â galar ! galar dŵ y dyrfa 

Sy'n wylo'u hiraeth uwch y beddrod yma ! 


Mae'r hen foneddwr anwyl wedi huno ! 

Mae'r dwylaw diwyd wedi darfod gweithio : 
Rhoes gam i'w fedd yn 7n, a llawn o ddyddiau, 
A'i goryn gwyn yn gwyro dan goronau ! 


Coronodd bysedd y Blynyddau ei ben, 

A. phrydferth goron flodau almon wen ; 
A?i law ei hunan blethodd goron iddo, 
Coron y Gweithiwr loewa wrth ei gwisgo : 
A llaw Cymdeithas roddodd goron bonedd, 
Ar ben ei ben coronog llawn anrhydedd ; 
A. Duw ei hunan, pencoronwr /Set07, 
Coronodd ef â dysglaer goron Oristion : 
Coron wrth anfarwoli wnaiff ddysgleirio, 
Coron na wnaiff y beddrod ond ei phuro ? 


Âr fin ei feddrod tremiaf trwy'r blynyddau, 

Yn ol i'r dydd daeth yma yn ei flodau : 

Ymlodau'i ddyddiau teg,—yn llaw Rhagluniaetb, 
Arweiniwyd ef yn estron i'r gym'dogaeth : 

'Yn estron ond mor hawdd y mabwysiadwyd 

Yn estron hwn yn blentyn ar ei haeiwyd— 

'Yn blentyn, nage'n dad, yn ben y teulu, $ 
Yn dad yn y Brynhyfryd daeth ifynu. 


Daeth yma gyda chalon yn ei fynwes, 

Y galon ddynol, calon cang gynes; 

Daeth yma a diwydrwydd lond ei ddwylaw 

A gwaith, a bywyd, gyda i waed yn ffrydiaw : 
Uwch ben y bedd hwn gallwn ysgrifenu— 
“Mae Bywyd y gym'dogaeth wedi gladdu!” 





9 


Do! ewympodd, dyma'r bedd a wnaeth ei 7yncu, 
Ond am ei enw,—/êr i'r pridd ei gladdu : 

Y cof a'i deil,—ni raid Cofadail iddo, 

Cofadail frau !—daw'r oriau i'w malurio : 
Cofadail ddrudfawr cyn i'r “cŷn,” a'r “ morthwyl,” 
O'r braidd, ar eì chwr uchaf wneyd ei gorchwyl— 
Na fydd llaw adfail yn ymaflyd ynddi— 

i'w thynu'n garnedd i orseddu arni ! 

Ond “enw da,' ynghalon gwlad,—ynchadw, 

Ha ! dyma goffadwriaeth na chaiff farw. 


O fron y wlad 

Nid aiff i ffwrdd ; 
Mae calon 7aud 

A Mab yncwrdd:: 
A'r enw'n myn'd 

Ofronifron: 
Hen enw ffryn'd 

Fel tafliad tôn ; 
O gryd i gryd 

Mor anwyl yw : 
Yn siglo o hyd 

Yn adgof byw ! 


Samuel Ohivers, dyma enw, 
Enw ddalia byth yn wyn: 
Dyma enw na chaiff farw 
Tra bo bywyd yn “(ross nn!” 
Pob ysgogiad yn y Wexiihfa, 
Rhyw barhad o “Ohivers” yw : 
Tra bydd olwyn yn troi yma 
Ceidw ei bywyd ef yn fyw. 


Swn ei enw ymhob ergyd, 
Yn adseinio trwy y lle: 
Cof am dano sy'n diengyd, 
Gyda'r gwreichion fry i'r ne) : 
Nid yw'r holl gymylau afiach 
Myglyd wyra ar eu hynt : 
Ddim ond byw lymanau masnach— 
Blanodd Chivers yn y gwynt ! 








6 


Er y dydd ei rhoed i Iechu 
Yn hen Fynwent oer y Llan s 
Mae'r tywyllwch wedi dyblu 
Ei fantelli uwch y fan : 
Dyrch y mwg yn dew ddyblygion 
Gan ymdoni yn y nef, 
Fel rhyw hen faneri duon 
Prudd i gofio am dano ef ! 


Dyma golofn gweithiwr caled, 
Olion dwylaw diwyd dyn : 
Yr olwynion byth yn myned 
Wedi eu cychwyn ganddo ei hun ; 
Dyma gadw yn llyth'renol 
Ei arwyddair yn y byd : 
“Gwaith,”—os Ef yn fud a marwol, 
Gweithio mae y Gwail/ o hyd. 


Colli meistr, dyma golled, 

Meistr wyddai beth oedd gweithio : 
Meistr allai weithio'n galed, 

Meistr allai gydymdeimlo : 
Faint o ddwylaw duon celyd, 

Sydd yn sychu deigryn g/oew : 
Deigryn galar, deigryn gofyd, 

Am fod meistr wedi marw. 


Un fel-cyfaill mewn sirioldeb, 
Nid fel meistr at ei weirhlwr 
Un edrychai yn ei wyneb, 
Fel y'ngwyneb cydfoneddwr z 
Un a'r gweithiwr yn ei galon, 
Un a'i les yn agos ati, 
Gwelir hyn mewn dacrau gloewon 
Heddyw 'n cael eì frwd gyhoeddi, 


Y wawr adeiniog oleu ar ei hynt, 

Dros ardd Brynhyfryd, 'heda megys cynt : 
O'r dwyrain pell daw heibio'r fan bob borau, 
A blaen eí haden wen ddihuna'r blodau ; 





ys 


| 
| 
| 
| 





- 


Agorant gil eu llygaid mewn sirioldeb, 

Cyn sychu gwlith y nos oddiar eu gwyneb : 

Awel y dydd, a dyn ei llaw wrth basio, 

Dros ben y gwlithyn i'w sirioli drwyddo ; 

Rhydd dro drwy'r llwyni prydferth, cerdda rhyngddynt, 
A'r dail i'w chyfarch sydd yn dawnsio drwyddynt ; 
Mae'r cyfan wedi deffro fel arferol 

Ond !—fel yn erfyn rhywun idd eu canol, 


Ond nid ymlwybra troed trwy 'r glesni gwlithog, 
Ac ni chyffyrdda llaw un pen blodeuog : 

Mae'r ardd a'r gwlith yn fud yn aros arni, 

A'r hen ymwelydd boreu wedi golli ! 


Daw gwyneb haul i'r ardd 
.. O flaen y garddwr : 
Ysbeilia 'r blodyn hardd 
O'i ddefnyn gwlybwr 
Edrycha hwn y'myw 
'Tan lygad huan ; 
A'i wridog foch yn wyw 
Heb gysgod druan : 
Dilyna'r “lili wen” 
Yr haul trwy'r dydd ; 
Try ei phlygedig ben 
O gylch yn brudd : 


Ond nid oes neb a ddaw, 
A'r blodeu'n trengu 

A phiser yn ei law 
l'w disychedu : 

Yr haul dros fryniau'r fro 
I'r 20s fachludai, 

A Ohŵwers heb roi tro 
I wel'd ei flodau ! 


Bu fel gwarcheidwol angel yn ei wŷn, 
Yn syllu uwch ben ei “lili wen” cyn hyn 
Yn ei chysgodi, rhag yr huan tanbaid, 

Ac yn edmygu ei phurdeb a'i holl enaid 

















8 


ÎÍen “Fardd y blodau,” bu yn ysgrifenu, 
Hanes ei fywyd a'r prydferthion hyny : 
Mae 'i farwnad hefyd wedi ei phlanu yno, 
Llinellau blodau ar ei ol sy'n wylo ! 

Daw awel cydymdeimlad heibio'n dyner, 
A thaena dros y lle ryw chwa o bruddder ! 





Ond druan,—mae'r Blodeuwr wedi machlud, 
I bam ei fedd, yn ymyl ei fryn hyfryd : 
I'w fedd, y'nghanol llygaid gwlyb ei flodau, 
I'w fedd, y'nghanol blodau ei rinweddau : 
Mae blodau'i ïedd o'i ol yn edrych yno, 
Blodeuant uwchvei ben er cof am dano ! 


Boneddwr,—na raid ameu'r teitl iddo, 

Y wlad a'i henwodd yn foneddwr frwyddo : 
Boneddwr uchel gododd o'r cyffredin, 
Boneddwr traed un o tyr mawr y werin : 
Mae boneddigion byd yn marchog heibio, 

Heb wel'd y tlawd sydd ar ei draed yn rhodio : 
Ond dyma engraifft lawn o wr boneddig, 

A gerddodd trwy y byd ar draed yn unig.— 


Nes daeth hen “rerbyd dâ,”— 
Y bedd i'w gipio: 

I'w isel dawel dŷ, 
I orphwys yno; 

A cherbyd gwyn ei Pad, 
I fyn'd â'i yspryd— 

I fyth fwynhau mwynhad 
Gorphwysfa Gwynfyd. 


Mae bron Cymdeithas heddyw'n ocheneidio, 
Mae bron y wlad o gylch yn wylo am dano : 
'Y galon ddynol sydd yn prudd alaru, 

Mae calon ddynol yma wedi ei chladdu : 

Pob dyn a'i hadwaen sydd yn nyfnder hiraeth 
Am roddi dyn mor hoff yn nhir marwolaeth, 











9 


Cyfarfyddai yn ei berson, 
Gronfa o rinweddau dyn ; 
Un a holl guriadau'i galon, 
Yn llawn teimlad da bob un ; 
Ni waeth ganddo'r gwr boneddig, 
Mwy na'r diwyd weithiwr tlawd ; 
Ysbryd llydan bendigedig, 
I holl deulu dyn yn frawd. 


Cwmwynaswr gwirioneddol, 
A neillduwyd gan y nef: 
I roi cardod i'r haeddianol, 
Llaw a chalon gafodd ef ; 
Ymysg tlodion ei gymdogaeth 
Chwiliai am y gruddiau llwyd, 
Nid oedd neb o'i adnabyddiaeth 
Gafodd ddyoddef eisiau bwyd. 


Un yn ffafr y nef a'r ddaear, 
Un fendithiwyd gan y ddwy ; 
Fel rhyw angel cymwynasgar 
Rhoddodd /atver, cafodd fwy : 
Aeth trwy'r byd,—y byd anghenog, 
Gan gyfranu yn ei rawd, 
Aeth i'r bedd yn “ddyn cyfoethog ” 
Gyda bendith y “dyn tlawd.” 


Y Cristion addfwyn, un yn caru Duv, 

Un wnaith ei ran i gadw'i waith yn fyw ; 
Y Cristion a'r Boneddwr yn yr 0, 

Yn gweithio gyda chrefydd yn gytun ; 

Yn gweithio gyda'u gilydd mewn anwyldeb, 
Yn gweithio'u hunain fyny i anfarwoldeb ; 
Fel dyn a Christion ni cha'i enw farw, 

Y nef a'r ddaear unant byth i'w gadw ; 
Duwioldeb, dyma goron anllygredig—— 

Ar ben boneddwr, —urdd anniflanedig : 

Y nefoedd wedi gweithio ei helfen drwyddo, 
Y byd o'i gylch fel nefoedd yn blaguro ; 











10 


O! dyna golofn gref, yn Sei0m wan, 
Ysgwydd ei gyfoeth ddalia'r gwaith i'r lan ; 
' Roedd calon Oristion yn ei fron yn curo, 

A ffrwd haelioni o honi byth yn llifo ; 

Y “Oapel” bychan tlws a wnaeth gyfodi, 
Sydd ar ei ol yn golofn o'i haelioni ! 


A dyma ddarlun prydferth, gwerth i angel 
Ei baentio a'i hongian yn ei drigfan uchel ; 
Ei hongian byth ar bared o oleuni, 

I'w ddangos, tra bo'r nefoedd yn bodoli ! 


“Boneddwr uchel yn mysg dynol ryw, 

Yn codi “capel i addoli Duw ; 

A'r un ar lawr yn isel dan ei bwn, 

Yn codi ei lef, i'r nef, wrth allor hwn ; 

Y llaw gyfoethog roes y gardod aur, 

Yn curo am gardod Duw, mewn gweddi daer !” 





Yspeiliodd angau'r hael 
O Eglwys Dduw : 

Y bedd oedd raid ei gael 
Ac mwy nid yw. 


Os gwyneb ffawd a wnaeth ei yrfa'n heulog, 
Os daeth o fod yn dlawd yn ddyn cyfoethog ; 
Os bendith 4 ddilynai'i weithio caled, 

Nid teg a gwyn i gyd, oedd llwybr ei dynged. 


Na, gwelodd ei ran o ofidiau 'r hen fyd, 

Daeth gwynt chwerwderau i'w gwrdd lawer pryd; 
Daeth llawer o'r dî, i'w gwrdd ar ei daith, 

A llawer o gur, i'w gwrdd lawer gwaith. 


Bu chwerwder ar aelwyd Brynhyfryd aml dro, 
Cyn y tro chwerw o gludo'r pen teulu i'r gro ; 
Nid aeth “pedwar ugain” o flwyddi i ffwrdd, 
Heb ddyfod a “chanodd,” o groesau i'w cwrdd ! 














11 


Bu ar gefnfor helbul, mewn storm lawer pryd, 
Ar dônau cystuddiau, y nofiodd trwy'r byd ; 
Daeth tair tôn marwolaeth yn erbyn ei fron, 
A chipiwyd “anwylyd ei fynwes ”—bob tôn ! 


Ystormydd y byd wnaeth ei guro at Dduw, 
Yn mes, nes, o hyd po hwyaf bu byw ; 

Wrth grymu i'r bedd,—ai yn uwch i'r nef wen, 
A'i fuchedd yn gwynu o hyd gyda'i ben. 


Bu farw yn Auw,—draw ar ben ei daith hir, 
Gollyngodd y byd, yn gafaelu 'n y gwir ; 

Ar draeth oes yn hwy na'r addewid bu ef, 
Yn erfyn y llanw i'w gipio i'r nef. 


Tôn olaf penllanw ^i flynyddoedd a ddaeth, 
A'i gario i'r “Hafan ddymunol,” ajwnaeth ; 
Wrth farw yn ffafr Duw, a dyn yr oedd ef, 
Aeth ymaith a “ecwynt teg” o'r ddaear i'r nef. 


Yn ymdaith ei angladd mewn hiraeth dihedd, 
Gadawodd y byd yn ei ddyn i'r bedd ; 
Wrth adael y ddaear, ar alwad ei Dduw, 
Gadawodd ei enw o'i ol, byth i fyw ! 








ny y OI y i Un O 


Ym cael es baratoi Vr Wasg, 


“CANEUON; W. WYN” U 


PRIS SWLLT. 


Pigion 0 BRYDDESTAU He. CHANEUON Moesol 
a Digrif, | 


Derbyww eirchion gan yr Awdwr. 











